


Kuba Baharini 

(Swahili} 


MUHAMMAD ILYAS ATTAR QAD1RI RAZAVI^ 


limlolgwj) np; Mpjl Js-e-TarsJim 
(Dt^aL^lalami; 







JuuS 


Kuba Baharini 

(Haki za Wazazi katika Uislamu) 


Kijitabu hiki kiliandikwa na Shaykh-e-Tariqat Amlr-e-Ahl-e- 
Sunnat, muanzilishi wa Dawat- e-islami ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

Katika lugha ya Kiurdu. Kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili 
na Majlise Tarajim. Endapo utaona makosa yoyote katika tafsiri 
yake au utungaji wake, tafadhali wajulishe Majlise Tarajim kwa 
njia ya posta au kwa kipepesi ili upate thawabu. 


Majlise Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran, 
Old Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan 
Wasiliana kwa nambari: +92-21-34921389 hadi 91 
translation@dawateislami.net 


\ \ ^ ft.^5 A ^ ^ 'A * ^ ^ 

<2)tta ^ J^ahla 'Ljci^J(u5omci^J(itabu 


Kabla ya kusoma kitabu au somo la kidini, soma dua ifuatayo. 
Insha-Allah Js-sS^ utakumbuka yote uliyoyasoma. 


<^A * p..^AJI 

LS 3&-J 


Ee mola Js-iS^ Ifungue milango ya elimu na busara kwa ajili 
yetu, na utuhurumie! Ewe ulie mtakatifu kabisa. 

(Al-MustatrafVol. I, P. 40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 


Kumbuka: Mswalie Mtume JUs«tfb &&JtsSetii$& mara moja kabla 
na baada ya dua. 


(Roohani Hikiyyat UK. 68) 


Kuba Baharini 


Shetani atatumia kila hila ili kukuzuia kusoma kitabu hiki, lakini 
utaingiwa na hofu ya Allah J«5£ kubwa baada ya kukisoma 

l 

Aliyemsalia Mtume Kwa Sauti Alisamehewa 
Mzee mmoja mcha Mungu alimuona mtu aliyekufa katika ndoto 
na akamuuliza, “Je Mola JmS*- amekuhukumu vipi wewe? Yule 
aliyekuwa amekufa akajibu, “Mola Js-sS^ amenisamehe.” Yule 
mcha Mungu akauliza, “Kwa sababu gani?” Akajibu, “Nilikuwa 
nikimuandikia Muhaddith hadithi. Wakati mmoja akamsalia 
Mtume, mwenye nur, rehma ya dunia zote mbili, kipenzi cha Allah 
kwa hivyo nami nikamsalimia mtume skjiasdii j* kwa 

sauti. Kila aliyenisikia, naye pia akamsalia mtume JaiAij*. 

Kwa hivyo kutokana na hilo Allah Js-sS^ akatusamehe sote.” 
(Al-Qaul-ul-badi uk. 204) 

Jp jliS iii\ jp IjU, 

l 


Kuba Baharini 


Allah Js-sSt alimteremshia wahyi Sayyiduna Sulayman 
akimuamrisha kutembelea ufuo wa bahari 
ili kushuhudia nguvu za uwezo wake. Sayyiduna Sulayman 
vjLub SjUSJi Adis Hid alienda na wafuasi wake lakini hakuona 
kitu chochote (cha maajabu). Kwa hivyo aliamuamrisha jinni 
kupiga mbizi baharini ili amletee habari za ndani. Baada ya 
kutoka mle baharini, yule jinni alisema, “Sikuweza kufikia kina 
cha bahari na wala sikuona kitu chochote cha kueleweka.” 
Akamuamrisha jinni mwengine ambaye alikuwa na nguvu 
zaidi ya yule wa kwanza. Jinni huyu wa pili alienda mbizi mara 
mbili ya kina cha yule wa kwanza lakini hata yeye hakuweza 
kuleta habari yoyote. Baadaye akamuamrisha waziri wake 
mwenye busara, Waziri Shaykh Asif bin Barkhiya a^jus^Is^. 

Kwa muda mfupi sana, Asif Barkhiya Ail* jusjiias^ alileta kuba 
kubwa jeupe la kafuri lenye milango minne mbele ya mahakama 
ya Sayyiduna Sulayman -iub s Afe Hjd J^). Mlango mmoja 
ulikuwa umetengenezwa kwa lulu.wa pili kwa yakuti, wa tatu 
kwa almasi na wa nne kwa zumaridi. Kuba lenyewe halikuwa na 
tone moja la maji ijapokuwa milango yote ilikuwa wazi. Ndani 
ya kuba hib kulikuwa na kijana mwenye umbile zuri, aliyevalia 
nguo safi na maridadi akiwa katika sala. Alipomaliza kuswab, 
Sulayman -vS-ubsAUi A*a.s j£) akamsalimia na akataka kujua 
kuhusu siri ya kuba lile. Akasema: “Ewe Mtume wa 
Mwenyezimungu aJ's a*, jus iAi j*l Baba yangu alikuwa 
mlemavu na mama yangu alikuwa kipofu Js-sX Niliwatumikia 
kwa miaka sabini. Kabla ya mamangu kufariki aliomba ya kwamba: 

2 


“Ewe Mwenyezimungu nakuomba umjaalie mwanangu 

umri mrefu wa heri.” Babangu kipenzi kabla ya kufariki naye 
pia aliomba: “Ewe Mwenyezimungu add j* nakuomba 

umjaalie uwezo mwanangu wa kuabudu mahali ambapo shetani 
hataweza kumghilibu.” 

Baada ya kumzika babangu nilikuja katika ufuo huu nikaliona 
kuba hili nikaingia ndani. Wakati huo huo alikuja malaika na 
akalipeleka kuba hili mwisho wa kina cha bahari.” Alipoulizwa 
na Sayyiduna Sulayman ^IsJbsiJJig^u.st^Js-kuhusu muda alioishi 
mule. Alijibu, “Nimeishi hapa tangu enzi ya nabii Ibrahim 
-vJ&ji*«[£..” Sulayman -dub alitambua kuwa imempita 
miaka elfu mbili tangu aingie katika kuba lile na bado angali kijana 
na hata hakuwa na unywele mmoja mweupe katika kichwa chake! 

Alipoulizia kuhusu chakula chake alisema: Kila siku ndege wa 
rangi ya kijani kibichi huniletea kitu cha rangi ya manjano 
mdomoni mwake nami hukila. Kina ladha ya utamu wote wa 
duniani. Kinanitosheleza kwa njaa na kiu. Juu ya hayo 
nimesalimika na joto, baridi, usingizi, uvivu, upweke, uwoga 
na vituko. Baada ya hapo, kutokana na ombi la yule kijana na 
kuamrishwa na Sulayman -Sub L-UJ' aiis ty Js. Shaykh Asif bin 
Barkhiya ali lichukuwa kuba na akalirudisha ndani 

ya bahari. 


Baada ya haya Sulayman alisema: “Enyi watu, 

Mwenyezimungu J* awateremshie rehema zake. 


Kuba Baharini 


Je, mumeona jinsi maombi ya wazazi yanavyotakabaliwa! 
Jiepusheni na kuwakosea wazazi wenu.” (Raud-ur-Riyahin, uk. 233) 

Rehma Za Mwenyezimungu Ziwashukie Na Tupate 
Msamaha Kwa Baraka Zao. 

Ndugu wapendwa waislamu! Tumefahamu ya kwamba, 
kuwatumikia wazazi ni sudi kubwa. Wanapofurahi na 
kutuombea, tunafaulu. Sikiliza kisa kingine cha kuzidisha 
imani na kitakachokujaza furaha. 

Kidole Kilichoumia 

Sayyidina Bayazid Bistami JisS alisema: Mamangu 

alinituma maji katika usiku wa baridi kali katika majira ya 
baridi. Nilimpelekea glasi ya maji lakini alikuwa ameshalala. 
Sikuona sawa kumuamsha kwa hivyo nilisimama karibu naye 
na glasi ya maji nikimngojea aamke. Kwa kuwa nilisimama 
kwa muda mrefu, maji yalitiririka mikononi mwangu na 
yakageuka kuwa barafu. 

Mamangu alipoamka, nilimkabidhi ile glasi ya maji. Baada tu 
ya kidole kilichokuwa kimeshikana na glasi kilipoachana, ngozi 
ikabanduka na kikaanza kutoa damu. Baada ya kuona haya, 
mamangu aliniuliza: “Kidole kina nini?” Nikamsimulia kisa 
chote. Halafu akanyanyua mikono yake na akaomba: Ewe 
Mwenyezimungu j* nimeridhika naye, nakuomba 

pia nawe uwe radhi naye. (Nuzha-tul-majalis, pp.261, v.l) Rehma za 


Mwenyezimungu j* ziwashukie na tupate msamaha 

kwa baraka zao. 


(jp (JliS Mill Jui (Jp ljJu« 


Busu Kizingiti Cha Mlango Wa Pepo Kila Siku. 

Waliobahatika, ni wale ambao wazazi wao wangali hai, wanastahili 
kuwabusu miguu na mikono yao angalau mara moja kwa siku. 
Kuna thawabu kubwa kwa kuwaheshimu wazazi. Mtume 
J* alisema: ya\js\ “Pepo iko chini 

ya nyayo za mama.” Yaani ukiwatendea mazuri malipo yake ni 
pepo. Imeandikwa katika Bahar-e-shariat, juzu 16, ukurasa 88 
iliyochapishwa na Maktabatul-Madinah: Mtu anaweza pia kubusu 
miguu ya mamake. Imeandikwa katika hadithi “Mwenye kubusu 
miguu ya mamake ni kama aliyebusu kizingiti cha peponi.” 
(Dur-ru-Mukhtar, p. 606 v. 9) 

Aliwaacha Huru Watumwa Wawili Kwa Sababu Ya 
Kunyanyua Sauti Mbele Ya Mama 

Wakati wowote unapomuona mamako au babako anakuja, 
simama kwa heshima. Usizungumze nao kwa kuwalenga macho 
yao. Pindi wanapokuita, bila ya kuchelewa, itikia “Labbaika” 
(niko hapa). Zungumza nao kwa unyenyekevu (na usienue sauti 
yako juu ya yao). Sayyiduna Abdullah bin Awn aliitwa na mama 
yake na alipoitika, sauti yake kidogo ilikuwa juu. Kwa sababu 
5 


Kuba Baharini 


hiyo alilipa fidia kwa kuwaachilia huru watumwa wawili. 

(Hilyat-ul- Awliya, uk. 45, Juzuu 3 Raqam 3103) 

(Jp ail! ijp 


Pata Thawabu Ya Hijja Yenye Kutakabaliwa 

J«S* dJui (Tazama) namna gani wacha Mungu sAji 
walivyowathamini wazazi wao na namna fikra zao (za madani) 
za hali ya juu zilivyokuwa. (Huenda mtu akafikiria) Tutawatowa 
wapi watumwa wawili! Hatuwezi! Katika hali kama hiyo, sahau 
habari ya kuku wawili, hatuna hata ujasiri wa kutoa sadaka ya 
mayai mawili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Js-sSp Mungu 
atujaahye tuujue umuhimu wa wazazi. Amin! 

Acha tupate malipo makubwa bila ya kutumia chochote na kwa 
bure kabisa. Waangalie wazazi wako kwa huruma na mapenzi. 
Ni vizuri uboje kuwaangalia wazazi wako kwa jicho la huruma! 
Mtume wa Mwenyezimungu JUs«db 3 ifcJis&iii j* amesema: Watoto 
wakiwaangaba wazazi wao kwa jicho la huruma, Mwenyezimungu 
JisA huandika thawabu ya Hijja yenye kukubaliwa kwa kila 
watakapowaangalia. Maswahaba watukufu wakauliza: 

Hata kama mtu atawaangalia mara mia moja kwa siku! Mtume 
akasema, ^ “Ndiyo, Allah J«j£ ndiye mkubwa 

kabisa na aliyetakasika.” (Shiab-ul-Iman, uk.186, Juzuu 6, Hsadith 8756) 

Bila ya shaka, Allah Js-sS^ ni muweza wa kila kitu. Anaweza JmS*- 
kutoa kingi anavyotaka. Hajawekewa mipaka au kulazimishwa 
6 


na yeyote, kwa hivyo iwapo mtu atawaangalia wazazi wake kwa 
njia ya huruma mara mia moja kwa siku, yeye Js-aS^ atamtuza 
zawadi ya Hijja mia moja zilizotabaliwa 

(Jp iJliS alll Jui (Jp ijLo 


Rafiki Wa Peponi 

Wakati mmoja Sayyiduna Musa alimuuliza 

Allah Js-aS^ “Ewe Mola msamehevu mno! Nionyeshe rafiki yangu 
wa peponi? Allah Js-aSs- akasema: Nenda mji fulani. Utamuona 
mchinjaji fulani ambaye ndiye atakayekuwa rafiki yako wa 
peponi. Kwa hivyo, Sayyiduna Musa alienda 

kwa mchinjaji. (Hata kama hakumtambua, alimkaribisha 
Sayyiduna Musa kama msafiri na mgeni). Walipokaa 

wote pamoja kula, aliweka kapu kubwa karibu naye. Kila 
alipokula, alimenya tonge mbili akatia kapuni, halafu akamenya 
tonge moja akala yeye mwenyewe. Mara mtu mmoja akabisha 
mlango. Mchinjaji akasimama na akatoka nje. Sayyiduna Musa 
_sL 2 jia sAAJi s^a <>■ akaangalia kapuni, akawaona vikongwe 
wawili mke na mume wakiwa ndani. Punde tu walipomwaangalia 
Sayyiduna Musa walitabasamu. Walimtolea 

ushuhuda Sayyiduna Musa kuhusu utume wake. Na wakati huo 
huo tu wakafariki. 

Mchinjanji aliporudi na kuwatazama wazazi wake wawili walikuwa 
wamefariki ndani ya kikapu, aliifahamu habari yote na akaibusu 

7 


Kuba Baharini 


mikono miwili ya Sayyiduna Musa visJt. sJJ-ii na 

akasema: Unaonekana kuwa wewe u Mtume wa Mwenyezi Mungu 
Js-sS^ Musa -.-izJbsMMAi&sk&tP- akauliza: Umenijuaje? Akasema: 
wazazi wangu walikuwa wakiomba kwa unyenyekevu kila siku: 
“Ewe Allah J« 52 - Usituflshe mpaka tutakapomwona Sayyiduna 
Musa -vSLsji ««u.. Kutokana na kifo chao, ndiyo nimekutambua 
kwamba wewe ndiye Musa 

Mchinjaji aliendelea kusema: Kila mamangu alipomaliza kula, 
alikuwa akiniombea kwa furaha kwa kusema: Ewe Allah JisSt 
mfanye mwanangu awe rafiki wa Musa sJJJi 
katika pepo. Musa j£- akasema: Pongezi! Allah 

amekufanya kuwa rafiki yangu wa peponi. (Nuzha-tul-Majalis, 
uk. 226, Juzuu.l) 


Rehma Za Mwenyezimungu Ziwashukie Na 
Tupate Msamaha Kwa Baraka Zao. 

Adhabu ya kutotwii wazazi huanzia katika maisha ya hapa 
duniani Ndugu wapendwa waislamu! Je, mumeona? Ni namna 
gani dua za wazazi kuwaombea watoto wao zinavyotakabaliwa! 
Iwapo wazazi watakasirika na kuwaapiza watoto wao, maapizo 
hayo pia yatatakabaliwa. (Kwa hivyo) inapasa wazazi wafurahishwe 
wakati wote. Mtume i j* amesema: 

“Wazazi ndiyo moto wenu na pepo yenu.” Katika hadithi nyingine 
Mtume J* amesema: Allah akitaka anaweza 

kuchelewesha adhabu kwa kila dhambi hadi siku ya Hisabu 
8 


(kiyama) lakini adhabu ya mwenye kuwakosea wazazi wawili 
humpa hapa hapa duniani. (Al- Mustadrak, uk. 216, Juzuu. 5 Hadith 7345) 

Mtu Mmoja Anakuwa Bubu Kwa Kukosa Kumuitikia 
Mamake 

Imesimuliwa ya kwamba mtu mmoja alikosa kuitika alipoitwa 
na mamake. Kwa sababu hii mamake akamuapiza na akawa 
bubu. (Bir-rul-Walidain lit-Tartushi, uk. 79) 

Ni Bora Wazazi Kujizuia Kuapiza (Watoto) 

Ndugu Waislamu wapendwa! Mumeona! Yule ambaye 
hakumuitikia mamake alikuwa bubu papo hapo! Kuna 
mazingatio kwa wanaowakosea wazazi, hata hivyo kuna 
wakati wazazi nao pia wanastahili kufikiria. Hususan wale kina 
mama ambao huwaapiza watoto kwa kusema: Mola akuangamize, 
akujaalie ushikwe na ukoma n.k. Inaweza kuwa ni wakati wa 
maombi kutakabaliwa, na endapo apizo hilo btakubaliwa, kitu 
kibaya huenda kikamkumba mtoto huyo. Mama naye huenda 
akadhikika kwa yale yaliyompata mwanawe. Kwa hivyo ni vizuri 
wakati wote mama kuwaombea mema watoto wake. 

Itabidi Kuregea Hata Kama Uko Ng’ambo. 

Bila ya shaka, ni sudi kubwa kusafiri na Madani Qafila wa Dawat- 
e-islami pamoja na wapenzi wa Mtume ili kujifunza Sunnah. 
Pia ni sudi kubwa kusafiri katika Madani Qafilah ya Dawa-e- 
9 


Kuba Baharini 


Islami na kusambaza kazi za Madani, kusafiri nchi za ng’ambo 
na kukaa huko kwa miezi 12 au 25 lakini endapo wazazi 
watakukasirikia kutokana na hili au watapata shida sana kwa 
wewe kufanya hivyo, basi usisafiri. Lengo hasa la kueneza 
Dawat-e-Islami ulimwenguni si kupata sifa za mtu binafsi bali 
ni kumridhisha Allah JmS*- na kumridhisha Allah hakuwezi 
kupatikana kwa kuwaudhi wazazi. 

La ziada ni kwa wale wanaofanya kazi au biashara katika miji 
au nchi nyingine, ni lazima watii wazazi wao wanaposafiri. 
Liweke hili akilini kwani limeandikwa katika Bahar-e-Shariat, 
Juzuu 16 ukurasa wa 202 kilichochapishwa na Maktaba-tul- 
Madinah: Mtoto akiwa ng’ambo na wazazi wamwite ni lazima 
arudi kwao. Kuwaandikia barua tu hakutoshi. Na pia iwapo 
wazazi watamuhitaji awatumikie, ni lazima arudi awatumikie. 

Mtoto Mchanga Aongea! 

Wakati wowote wazazi wakikuita, usichelewe kuitikia bila ya 
sababu. Watu wengine hupuuza sana jambo hili. Allah Ju-sS^- 
atulinde; (watu wengine) hata hawaoni kwamba kuchelewa 
kuitikia ni makosa. Iwapo mtu ataswali swala ya sunna bila ya 
wazazi kujua halafu wamwite, itambidi avunje swala na 
awaitikie. (hata hivyo ni wajibu kuirudia swala ile baadaye). 

Wale wanaowaudhi wazazi wao kwa kuwapuuza wanapowaita 
bila ya sababu wanapata madhambi makubwa na wanastahili 
kwenda motoni. Iwe iwavyo, mama ni mama. Wakati mwengine 
kwa kuchanganyikiwa, neno baya humtoka kinywani dhidi ya 
10 


mtoto wake. Endapo litatakabaliwa, mtoto atakuwa mashakani. 
Kulingana na jambo hili, hadithi nzuri ya maadili ya mcha 
Mungu kutoka Banii Israil imeelezwa katika Bukhari Sharif. 

Mtume J* alisema: Kulikuwa na mtu ajulikanaye 

kama Juraij katika Bani Israil. Alipokuwa akiswali, mamake 
alimwita lakini hakujibu. Alisema: Je, niswali au nimjibu mama? 
Mamake akaja tena na akamwita, hakumuitikia. Mama alimuapiza 
kwa kukosa kumwitikia: 

“Ewe Allah JL-W mwepushe huyu na mauti hadi wakati ule 
ambapo atauona uso wa mwanamke mpotevu.” 

Juraij alikuwa kwenye mahali pa ibada. Mwanamke mmoja 
akasema: nitamtongoza. Kwa hivyo alikuja na akaanza 
kumsemesha lakini Juraij akampuuza. Mwishowe alijipeleka na 
kujisalimisha kwa mchungaji. Matokeo yake ni kwamba alipata 
mtoto na akamuhusisha na Juraij. Watu walimwendea Juraij 
katika maskani yake ya ibada wakapavunja, wakamtusi na 
wakamfurusha. 

Juraij alitawadha na akaswali na baadaye akamwendea mtoto 
na akamuuliza: Ewe mtoto! Baba yako ni nani? Akajibu: 
Mchungaji fulani. (Watu wakamwomba Juraiji msamaha) 
Baadaye wakajitolea kwa Juraij: Tutakujengea pahali pa ibada 
kwa kutumia dhahabu. Akasema: La, pajengeni jinsi palivyokuwa 
(kwa udongo). (Sahihi Bukhari, uk 39, Juzuu. 2, Hadithi 2482; Sahih Muslim, 
uk. 1380, Hadith 2550) 


11 


Kuba Baharini 


Rehma za Mwenyezimungu Js-sS^ ziwashukie na tupate msamaha 
kwa baraka zao. 

(Jp aisl Jl^s i— <jp 


Kutembea Maili Sita Katika Mawe (Ya Moto) Ya 
Kutoa Malengelenge Huku Mama Akiwa Mabegani 

Haki za wazazi ni nyingi, hatuwezi kuzitekeleza (kama 
inavyotakiwa). Mmoja katika maswahaba wa Mtume 
alisema katika hadhira iliyobarikiwa ya mtume JLa-dbsjfcJ&SiliiJ*: 
Kulikuwa na mawe ya moto sana njiani kiasi ya kwamba endapo 
kipande cha nyama mbichi kingewekwa juu yake kingeiva na 
kuwa nyama choma! 

Nilimbeba mamangu mgongoni nikatembea naye kwa maili 
sita. Je, mimi niko huru kutokana na utekelezaji wa haki za mama? 
Mtume JUs-jdbssfcJtsSiA! j* akasema: Hilo linaweza kuwa ni fidia 
ya uchungu mmoja tu katika yale machungu ya uzazi aliyovumilia 
wakati akikuzaa. 

Rehma za Mwenyezimungu ziwashukie na tupate msamaha 
kwa baraka zao. 

Ingekuaje kama mwanamume angekuwa ndiye mwenye kuzaa 
mtoto badala ya mwanamke! 

Ndugu wapendwa waislamu! Bila ya shaka mama ndiye anayepata 
shida nyingi kutokana na mtoto wake. Ni mama pekee ndiye 
anayehisi na kujua uchungu wa uzazi. 

12 


A’la Hadrat anasema katika Fatwa Razaviyyah Sharif 

Juzuu 27 uk. 101: Mwanamume hupata starehe tu lakini 
mwanamke ndiye apataye shida kwa muda mrefu. Humbeba 
mtoto tumboni kwa miezi tisa na kupata shida katika kutembea, 
kuamka, kukaa chini na hukaribia kufa wakati wa kujifungua 
kutokana na uchungu wa uzazi. Kisha mwanamke ndiye ambaye 
huvumilia uchungu wa kuvuja damu baada ya kujifungua (nifasi) 
na huwa hawezi kulala kwa sababu ya machungu tofauti tofauti 
anayoyapata. Hiyo ndiyo sababu Allah JisA anasema: 

“Mamake alimbeba tumboni kwa shida, na akamzaa kwa shida 
na akambeba na kumnyonyesha kwa miezi thelathini.” 

[Kanz-ul-Iman (Tafsiri ya Quran)] (Sura 26, Al-Ahqaf, aya 15) 

Kwa hivyo kuzaliwa kwa kila mtoto ni miaka mitatu mfululizo 
ya uchungu mkali kwa mwanamke. Iwapo mwanamume ndiye 
angekuwa mwenye kuzaa hata kama ni mwana wa panya, 
hangejaribu tena maishani mwake. (Fatawa Ramwiyyah (Jadid) uk. 27, 
Juzuu 101) 

Mke Anastahili Kuhurumiwa 

Ndugu wapendwa waislamu; kubngana na fatwa iliyobarikiwa 
ya A’la Hadarat ^ hakuangazia umuhimu wa mama 

peke yake bali hata wa mke. Mume ni lazima awe na huruma 
zaidi kwa mkewe wakati akiwa mja mzito. Ni wajibu wake 
13 


Kuba Baharini 


kumsaidia katika kila jambo. Asimwachilie kufanya kazi yoyote 
ngumu. Asimtie katika taharuki kwa kumrukia kwa maneno 
au kwa njia yoyote ile. Kwani anastahili ampumzishe sana 
iwezekanavyo. Wakati wote anapopendezwa na mtoto wake, 
anastahili pia kumtizama mamake mtoto kwa jicho la huruma 
kwa yale mazito aliyohimili wakati wa kumzaa mtoto huyo 
kipenzi chake. 


Maelezo Kuhusu Sheria Za Kunyonyesha Mtoto. 

Aya ya Quran ambayo imetajwa katika fatwa iliyobarikiwa ya 
A’la Hadrat “Na kumnyonyesha kwake ni kwa 

miezi thelathini na hili limehusiana na uhusiano wa maziwa na 
kuharamishwa kwa Nikah. Imetajwa katika Bahar -e-Shariat, 
Juzuu 2 uk. 36 kilochochapishwa na Maktaba-tul-Madinah 
kwamba: Mtoto mchanga atanyonyeshwa kwa miaka miwili 
(kulingana na miaka ya Hijra). Hairuhusiwi zaidi ya hapo, awe 
mtoto ni wa kike au wa kiume. Hili ni jambo linalofanyika 
sana miongoni mwa watu fulani kumnyonyesha mtoto wa kike 
miaka miwili na wa kiume miaka miwili na nusu. Jambo hili ni 
makosa. Sheria hii (ya miaka 2) ni ya kunyonyesha pekee. Na 
kwa Nikah kuwa haramu, muda wake ni miaka miwili na nusu. 
Hili lina maana kwamba japokuwa kunyonyesha baada ya 
miaka miwili ni haram, lakini akinyonyesha kwa miaka miwili 
na nusu (kulingana na miaka ya Hijra) Hurmat-e-Nikah 
itathubutu. Na iwapo ataendelea kunyonyesha baada ya hapo, 


14 


kitendo hiki hakitathubutisha Hurmat-e-Nikah ijapokuwa 
kuendelea na jambo hib hakukubaliwi. 


Ni Wajibu Kuwa Mtiifu Kwa Wazee Hata Wakiwa 
Wabaya 

Seyyiduna Abdullah bin Abbas JtsS i && alisema kwamba 
Mtume JUs«jJbs«fcJ(sSiib! J* alisema: “Iwapo mmoja wenu asubuhi 
yake itampata akiwa mtiifu kwa wazazi wake .milango miwib 
ya pepo huwa wazi kwake katika kipindi hicho cha subuhi na 
iwapo ni mzazi mmoja tu kati ya wazazi wake ambaye yuko hai 
basi ni mlango mmoja wa pepo unaofunguliwa. Na kwa yule 
ambaye jioni yake itampata akimkosea Allah jisSt kwa ajili ya 
haki za wazazi, kwa yeye milango miwili ya moto huwa wazi 
kuanzia asubuhi na mlango mmoja tu kwa ambaye mzazi 
mmoja yuko hai. Mtu mmoja akauliza iwapo je, wazazi wake 
wanamtesa. Mtume JUs 4* jisS &i>i akajibu: Hata kama 
wanakutesa, hata kama wanakutesa, hata kama wanakutesa: 
(Shuab-ul-Iman, uk. 206, Juzuu 6, Hadithi 7916) 

Ndugu waislamu! Bila ya shaka mwenye kufurahisha wazazi 
wake amebahatika sana. Na yule mwenye kuwakasirisha wazazi 
wake hakuna kingine chochote (atakachokipata) ila maangamizi. 
Allah Js-sSt anasema katika sura ya 15, Bani israil/ aya 23 hadi 25: 


15 


i5o^-c. \i«\ liL^-loljodlpL J 

® i&m ^= U-g^>- j' yj ^S i 4-*^^' 6? 

Na (ameagiza) kuwafanyia wema (mkubwa) wazazi. Kama mmoja 
wao akifikia uzee (naye yuko) pamoja nawe au wote wawili basi 
usiwaambie hata Ah! Wala usiwakemee na useme nao kwa msemo 
wa heshima (kabisa). 

Na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa (njia ya kuwaonea) 
huruma (kwa kuwaona wamekuwa wazee). Na useme: “Mola 
wangu! Warehemu (wazee wangu) kama walivyonilea katika 
utoto wangu”. Mola wenu anajua sana yaliyo nyoyoni mwenu. 

[Kanz-ul-Iman (Tafsiri ya Quran)] (Sura 26, Bani israil, aya 15) 

Mama Huvumilia Kinyesi Cha Watoto Wake Wakiwa 
Wachanga 

Ndugu waislamu wapendwa! Kutokana na aya iliyotajwa hapo 
juu, Allah JisSi ametuamrisha kuwahurumia wazazi hususan 
amehimiza kuwashughulikia wakiwa wakongwe. Umri wa 
ukongwe wa wazee unamtia mtu katika mtihani. Wakati mwingine 
wakiwa wakongwe wazee huwenda haja kubwa kitandani na 
16 


watoto wao hukasirika. Lakini litiye hilo akilini! Kuwahudumia 
wazazi katika hali hiyo ni lazima! 

Mama pia alishika kinyesi cha mwanawe alipokuwa mchanga. 
Kutokana na uzee na magonjwa mbalimbali, na hata kama 
wamekuwa wasumbufu, dhaifu, wanalalamika kwa mambo 
yasiyo na maana, wanapigana, wanayafanya maisha yako yawe 
na tabu lazima uwe na subira; subiri na uwaheshimu. Sahau 
kabisa kuwakosea wazee, au kuwarukia na hutakiwi hata 
kusema ‘Ah!’ kwao au utakuwa katika hasara na kuangamia 
duniani na akhera kwa sababu mwenye kuwakasirisha wazazi 
wake hupata mateso na laana katika dunia na pia hustahili 
kupata adhabu ya moto kesho akhera. Acha kuwaudhi wazee 
la sivyo utakuwa katika hasara kubwa. 

Dil dukhana chor dayn Man Bap ka 
Warnah is mayn hay khasarah ap ka 
(Wasail-e-Bakhshish, uk. 377) 

Maiti Iliyofanana Na Punda 

Sayyiduna Awwam bin Hawshab ^ (ambaye alikuwa 

mmoja wa Tabii Tabiin na alifariki mwaka 148 Hijri) alisema: 
Wakati mmoja nilipita karibu na makaburi ambayo yalikuwa 
nje ya kijiji. Baada ya swala ya Asr, kaburi moja lilifunguka na 
akatoka mtu mmoja aliyekuwa na sura ya punda na mwili wake 
ukiwa na umbo la binadamu. Alilia mara tatu kama punda na 
baadaye akarudi kaburini na kaburi likafungika. 

17 



Kuba Baharini 


Mama mmoja mzee alikuwa akishona pamba. Mwanamke 
mwingine akanambia: Unamwona yule mama mzee? Niliuliza: 
Kwani ana nini? Akasema (Yule mwanamke) Yule mama mzee 
ni mamake yule aliyekaburini. Alikuwa mlevi; siku zote aliporudi 
nyumbani baada ya kulewa saa za jioni, mama yake alikuwa 
akimshauri: Ewe mwanangu, muogope Allah JUaS*-. Lini utaacha 
kulewa! Alikuwa akimjibu kwa kusema: Unalia kama punda. 
Mtu yule alifariki baada ya swala ya Asr. Kutoka siku aliyofariki, 
kila siku baada ya swala ya Asr kaburi lake hufunguka na yeye 
hutoka akilia kama punda mara tatu na baadaye hurudi kaburini 
na kaburi hujifunga. (At- Targhib-wat-Tarhib, uk. 226, Juzuu. 2 Hadith 17) 

Maombi Ya Mwenye Kuwaasi Wazazi Wake 
Hayakubaliki 

Ndugu wapendwa waislamu, tutubie mbele ya Allah Js-sjJ- mwingi 
wa rehema na msamehevu na tumwombe usalama. 

Ah! Kuwaudhi wazazi wako ni hasara kubwa na matokeo yake 
ni mateso makubwa. Imeelezwa katika hadith kwamba: 

j&\ Mateso ya kaburini ni ukweli. (Sunan Annasaai uk225 
Hadithi 1305). Wakati mwengine dalili zake zinaonyeshwa hapa 
duniani ili watu wapate kujifunza. 

A’la Hadrat alisema katika kujibu moja ya maswali 

aliyoulizwa kuhusu mwenye kumuasi babake kwamba: Mwenye 
kumkosea baba amemkosea Allah JisSt na hasira za baba ni 


18 


hasira za Allah JU-sS^. Iwapo mtu atawaridhisha wazazi wake, 
basi wao ndiwo pepo yake na iwapo atawaudhi basi wao ndiwo 
moto wake. 

Hakuna swala yake ya faradhi, sunnah au vitendo vyake vizuri 
vitakavyokubaliwa mpaka amridhishe babake. Mbali na mateso 
ya akhera, mikosi mikubwa itamkumba hapa duniani na kuna 
hatari wakati anapokufa JA^s&tstsshataweza kutamka shahada. 

((Sunan Annasaai, uk 225, Hadithi 1305; Fatawa Razawiyyah (Jadid), uk. 
383-385, Juzuu. 24). 

Allah JmS*- atuepushe (kwayo), hata kama wazazi ni makafiri 
(wasioamini Mungu) ni wajibu kuwa mpole kwao kwa mujibu 
wa sheria. Sadr-ush-Shariah, Badr-ut-Tariqah, Allamah Maulana 
mufti Muhammad Amjad Ali A’zami aliandika kwa 

kumrejelea Alamgiri katika Bahar-e-Shariat Juzuu 2 uk. 452 
kilichochapishwa na Maktaba-tul-Madinah kwamba: Iwapo 
wazazi wa Muislamu ni makafiri na wamemtaka awapeleke 
kwenye hekalu la kuabudu masanamu, asifanye hivyo na iwapo 
watamtaka awaregeshe, basi awaregeshe. (FatawahAlamghiri, uk. 350, 
Juzuu. 6) 


Mwenye Kumtusi Mamake/Babalce 

Wale waliozoea kuwatusi kina mama wa wenzao ni watu 
waliofedheheka. Sadr-ush-Shariah’ Badr-ut-Tariqah, Allahmah 
Maulana Mufti Muhammad Amjad, ‘Ali A’zami JtsS sit ksf-a- 

aliandika katika Bahar-e-Shariat, Juzuu 16 uk. 195 
kilichochapishwa na Maktaba-tul-Madinah kwamba: Mtume 
19 


Kuba Baharini 


J-& -dbs«feJtsSiisi J* alisema: Ni katika madhambi makubwa kwa 
mtu kuwatusi wazazi wake. Watu waliuliza: Ewe Mtume wa 
Mwenyezimungu JUs <jis 5 1A1 j* je! Kuna yeyote ambaye 
huwatusi wazazi wake? Mtume akajibu: Ndiyo. 

Ni wakati ule anapomtusi baba wa mtu mwengine ndiyo kama 
ambaye anamtusi babake na anapomtusi mama wa mtu 
mwengine ni kama ambaye anamtusi mamake. Baada ya 
kusimulia hadithi hii ‘Allamah Maulana Mufti Muhammed 
Amjad ‘Ali A’zami AifeJMsiiiaa^anasema: maswahaba watukufu 
pamoja na kuwa walishuhudia wakati wa ujahiliya 
hawakuelewa ni kwa nini mtu awatusi wazazi wake (kweli mtu 
anaweza kuwatusi wazazi wake!) jambo hili (kwao) haliwezekani! 
Mtume J-z 3 jia 1A1J* akafafanua kwamba ni kule wazazi 

kutusiwa na wengine. Na sasa umefika wakati baadhi ya watu 
wanawatusi wazazi wao wenyewe na wala hawawathamini kabisa. 
(Bahar-e-Shariat) 

Wale Wenye Kuning’inia Na Matawi Ya Moto 

Seyyidina Imam Ahmad bin Hajr Makki Shafi’i sit tof-e 
anasimulia: Mtume JUs-fdbssfcJtsSdii J* alisema: Katika usiku wa 
Miraj (safari ya mtume fits jiss iAi J* kwenda mbinguni) 

niliwaona baadhi ya watu wakining’nia na matawi ya moto. 
Basi nikauliza: Ewe Jibril, 4 j pUkt 
hawa ni watu gani? Akajibu: Hawa ni watu ambao walikuwa 
wakiwatusi mama zao na baba zao ulimwenguni. (Azzawajir 
‘Aniqtiraf-il-Kabair, uk. 139, Juzuu2) 

20 


Makaa Mengi Ya Moto Kama Matone Ya Mvua 

Inasemekana kwamba: Mwenye kuwatusi wazazi wake, kaburi 
lake huangukiwa na makaa mengi ya moto kama vile matone ya 
mvua yanavyoanguka ardhini kutoka angani. (Azzawajir Aniqtiraf-il- 
Kabair, uk.140, Juzuu 2) 

Kaburi Lavunja Mbavu 

Imesimuliwa ya kwamba: Wakati mwili wa mtu aliyekosa kutii 
wazazi wake unapozikwa, kaburi humbana sana mpaka mbavu 
zake zikashikana (baada yakuvunjwa). (Amvajir Aniqtiraf-il-Kabair, 
uk. 140, Juzuu 2) 


Hataingia Peponi 

Imeelezwa na Sayyiduna ‘Abdullah bin Umar ts4& 3& abt 
kwamba mtume alisema watu watatu hawataingia 

peponi: 

1. Mwenye kukosa kuwatii wazazi wake. 

2. Dayuthi. (mtu asiyemuonea mkewe wivu) 

3. Mwanamke mwenye kujifananisha na mwanaume. 

(Al-Mustadrak uk.525, Juzuu Hadithi 252) 


21 


Kuba Baharini 


Endapo Baba Na Mama Wanateta, Watoto Wafanye 
Nini? 

A’la Hadrat anasema: Endapo kutatokea utesi kati 

ya baba na mama basi watoto wasimuunge au kumsaidia yeyote 
kati yao. Hawatakiwi kuwa wakali kwa baba yao kwa sababu ya 
mapenzi ya mama yao. Kumuudhi baba yako, kumjibu kijeuri 
au kuzungumza naye kisuluhivu kwa kumtazama machoni ni 
haramu. Na huku nikumkosea Allah Haifai watoto kusaidia 
upande wowote kati ya baba na mama katika hali kama hiyo 
(ya kuteta). Wote wawili ni pepo yao na moto wao. Yeyote 
atakayemuudhi mmoja kati yao, basi atakuwa ni mwenye 
kustahili (adhabu ya) moto. 

Mtu haifai kumtii yeyote na kusababisha kumuasi Allah Js-sS^. 
Kwa mfano iwapo mama atamtaka mtoto wake amuudhi 
babake kwa njia yoyote basi mtoto asikubali kufanya hivyo. Na 
kwa sababu hii mamake akikasirike, amuache. Vile vile iwapo 
baba atamtaka amuudhi mama, asifanye. 

Wanavyuoni wamegawanya haki kati ya baba na mama. Ikiwa 
ni katika mas’ala ya huduma mama amepewa kipao mbele na 
ikiwa ni katika mas’ala ya kuheshimu, baba amewekwa mbele 
kwa sababu baba wa mtu ndiye kiongozi wa mama pia. (Fatawa 
Razawiyyah (Jadid), uk. 399, Juzuu 24) 

(Jp (JliS alsl (jp 


22 


Endapo Wazazi Watawaamrisha Kunyoa Ndevu 
Basi Musiwafuate 

Tumekuja kujua kuwa endapo wazazi watakuamrisha kufanya 
jambo ambalo ni kinyume na sheria (haram), basi usiwatii. 
Kuwatii (katika kufanya mambo ambayo ni kinyume na sheria) 
ni dhambi. Kwa mfano wakikwambia kusema uwongo au kunyoa 
ndevu, au kuzipunguza ziwe kidogo zisijae mkononi basi 
usiwakubalie kabisa kwa mambo haya hata kama wataudhika 
kiasi gani. Na iwapo utawakubalia (katika mambo ya haram), 
bila ya shaka utakuwa ni mwenye kumkosea na kumuasi Allah 
Js-sS*- Vile vile ikiwa mama na baba wametalikiana, na mama 
akakulazimisha usikutane na babako, basi amri kama hii haifai 
kufuatwa. Itakubidi ukutane na babako na umuhudumie. 
Japokuwa wametengana, uhusiano (wao) na watoto haujakatika. 
Watoto wanastahili kutekeleza haki sawa kati ya wazazi wote 
wawili. 

Ni Kipi Mtu Anastahili Kufanya Endapo Wazazi 
Wake Watakufa Wakiwa Hawana Radhi Naye? 

Iwapo wazazi wa mtu watakufa wakiwa hawana radhi naye basi 
anastahili kuwaombea maghfira sana kwani zawadi kubwa kwa 
maiti ni kuwaombea maghfira na awapelekee thawabu nyingi. 
Inatarajiwa kwamba wazazi wake wawili waliofariki huenda 
wakaridhika naye iwapo atawapelekea kwa mfululizo zawadi ya 
matendo mema. 


23 


Kuba Baharini 


Imetajwa katika Bahar-e-Shariat’ Juzuu 16 uk 197 
kilochochapishwa na Maktaba-tul-Madinah kwamba: Mtume 
alisema: Wazazi wa mtu au mmoja wao akifariki 
katika hali ambayo alikuwa amewakosea, basi awaombee msamaha 
kwa kiasi ya kwamba Allah JwS*- ataliandika jina lake miongoni 
mwa watu wema. (Shuab-ul-Imam, uk. 202, Juzuu 6, Hadith 7902) 

Ikiwa inawezekana, nunua vijitabu na vitabu vingi uwezavyo 
kutoka kwa Maktabatul-Madinah na usambaze kwa ajili ya 
Isal-e-Sawab (thawabu ziwafikie wazazi waliokufa). Iwapo utataka 
jina la mzazi wako au anwani yako iandikwe katika vitabu na 
vijitabu hivyo basi wasiliana na Maktaba-tul-Madinah. 


Kulipia Wazazi Madeni 

Mtume Jirfaii J* alisema: Mwenye kutekeleza dhima ya 

wazazi wake baada ya wao kufa na kuwalipia madeni na 
asiwatukanishe kwa kuwatusi wazazi (wa watu) wengine, 
atakuwa ni mwenye kuandikwa kuwa miongoni mwa wale 
ambao waliowatendea wazazi wao mema hata kama alikuwa 
hawatii (wakati wa uhai wao) na yule ambaye hataitekeleza 
dhima ya wazazi wala kuwalipia madeni yao na kuwafanya 
watukanwe kwa sababu ya (yeye) kuwatusi wazazi (wa watu) 
wengine, ataandikwa miongoni mwa wale waliokosa kutii 


24 


wazazi wao hata kama alikuwa akiwatendea mema wakati 
uhai wao. (Al-Mu jam Awsat, uk. 232 Juzuu 4, Hadith 5819) 


Faida Ya Kuzuru Kaburi La Wazazi Siku Ya Ijumaa 

Mtume kipenzi s jus iAi J* alisema: Mwenye kuzuru 
makaburi yote mawili ya wazazi wake au mmoja wao kila siku 
ya Ijumaa, Allah Js-sS^ atamsamehe dhambi zake na ataandikwa 
katika wale wenye kuwatendea mema wazazi wawili. (Jami' Tirmm 
uk. 97, Hadith 130) 


Idhaa Ya Madani Italeta Mabadiliko Ya Madani 
Katika Kila Nyumba 

Ndugu waislamu wapendwa! Ili kuepuka kuwaasi wazazi na 
kuwa na hamu ya kuwa watiifu, ni nyoyo zenu kumpenda 
Mtume JUs-slbs&J&saisiJ* na kuzifanya ziwe ni shina la mapenzi 
ya Mtume (Basi) Shikamaneni na mazingira ya 

Madani ya Dawat-e-Islam Kwa baraka ya mazingira 

haya ya Madani, tutapata fursa ya kutekeleza sunnah, matendo 
mazuri, kujiepusha na madhambi na kuhifadhi imani zetu. 

Kwa kujifunza Sunnah, fanya mazoea ya kusafiri siku tatu na 
Madani Qafilah pamoja na wapenzi wa Mtume JUs-jdbaifeJtsSi&i J* 
kila mwezi. Tumieni mchana na usiku (kufanya ibada) kwa 
mujibu wa ‘Madani In’amat’ iliyotolewa na Madani Markaz na 


25 


Kuba Baharini 


ufanye Fikr-e-Madinah angalau kwa dakika 12 na ujaze kadi 
yako ya Madani In’amat. &\ Utakuwa ni mwenye 

kufuzu katika dunia hii na kesho akhera. Ili (upate) kuelewa 
faida ya mazingira ya Madani ya Dawat-e-Islami, (sasa) soma 
baraka ya Madani. 

Muhtasari wa tukio lililoelezwa na Muballigh-e-Dawat-e-Islami 
kutoka Mirpur 11 (Dhaka, Bangladesh) ni kwamba wakati 
mmoja nilikutana na mtu nilipokuwa nikienda pahali fulani. 
Aliponiona akasema: Unajua pale ninapoenda pamoja na mke 
wangu na watoto? Baadaye akajijibu mwenyewe: Hakika mimi 
na wazazi wangu tulikuwa na uhasama kati yetu. Kutokana na 
maadili niliyoyapata kwa kuangalia Bayan ‘Man Bap ke Huquq 
(Haki za Wazazi) katika idhaa ya Madani, nimefahamu kwamba 
nimefanya kosa kubwa sana kwa kutowatii wazazi. Kwa hivyo 
naenda kwa wazazi wangu pamoja na mke wangu na watoto 
kuwabembemebeleza ili wanisamehe. Ewe Allah Js-iSs- ipe 
mafanikio makubwa Dawat-e-Islami na Idhaa ya Madani. 

^ ^ cxJ 

&£■ jp idi\ jp 13L, 


26 


Alikatwa Mguu Kwasababu Ya Maapizo Ya Mama 
Ndugu wapenzi waislamu! Kutokana na Madani Bahar, tumepata 
kufahamu faida za Idhaa ya Madani. Vile vile katika Madani 
Bahar kumeelezwa ‘Haki za Wazazi’ kwa uwazi. Kwa hakika ni 
vigumu mno kutekeleza kwa ukamilifu haki za wazazi. Mtu 
anawajibika kutekeleza haki za wazazi katika umri wake wote 
na ajiepushe na kuwaudhi wazazi wake. Wale watu ambao 
huwaudhi wazazi wao, hata duniani, huona matokeo mabaya. 

Shaykh ‘Allamah Kamaluddin Damari anasimulia 

kwamba Zamakhshari (ambaye alikuwa mwanachuoni mkuu 
wa kundi la Mu’tazilah) alikatwa mguu wake mmoja. Watu 
walipouliza sababu yake, alielezea: Jambo hili lilitokana na 
maapizo ya mamangu. Tukio hili lilitokea nikiwa mdogo. 
Nilimshika ndege na nikamfunga uzi kwenye mguu wake. 
Alibahatika akaruka kutoka mkononi mwangu na akaingia 
kwenye ufa wa ukuta lakini ule uzi ulikuwa nje unaning’inia. 
Niliuvuta ule uzi kwa nguvu sana. Yule ndege akatoka kwa kifafa 
(kama aliyeshikwa na kifafa) akiwa na maumivu makali. Maskini 
mguu wake ulikuwa umekatwa na uzi. Mamangu alikiona kitendo 
hiki cha uchungu na hakuweza kuvumilia. Kutokana na hasira 
akaniapiza: Namuomba Allah Js-sV akukate mguu wako kama 
vile ulivyomfanya huyu ndege asiye na hatia. 

Na ikafanyika hivyo. Baada ya muda fulani nilisafiri kwenda 
Bukhara kujifunza elimu ya dini na nikaanguka nilipokuwa juu 
ya kipando na mguu wangu ukaumia vibaya. Nilipofika Bukhara, 


27 


Kuba Baharini 


nilipata matibabu mengi lakini mguu haukupona. Baadaye 
ilibidi ukatwe. (kwa hivyo apizo la mamangu likatimia). (Hayat-ul- 
Haywan-ul-Kubra, uk. 163, Juzuu2) 

Omba Msamaha Kwa Wazazi Kwa Kuwaangukia 
Miguuni 

Ndugu wapenzi waislamu! Iwapo wazazi wako ama mmoja 
wao ana hasira, bila ya kuchelewa zaidi, omba msamaha kwa 
kulia, kwa kuunganisha mikono yako mbele yao na kuwaangukia 
miguuni mwao. Tekeleza matakwa yao ya halali kwa sababu 
kufaulu hapa duniani na kesho akhera kunategemea jambo 
hili. Kwa maelezo zaidi kuhusu haki za wazazi, tafadhali angalia 
kaseti (kanda) hizi mbili za video. 

1. ‘Man Bapko Huquq’ (Haki za wazazi). 

2. Kaseti (kanda) ya video ya Madani Muzakarah ilifanyika 
wakati wa I’tikaf ya Ramadhan-ul-Mubarak (1430 Hijri) 
iitwayo ‘Walidain kay na-Farmanon ka Anjam’ (Malipo 
ya kuwaasi wazazi) ilionyeshwa na Maktaba-tul-Madinah. 

Acha kuuudhi moyo wa wazazi wako 
Ama utakuwa katika hasara kubwa 
Takasa moyo wako kutokana na vitimbi vya waislamu. 

Fuata nyayo za Mtume kipenzi cha Allah 

Ewe Allah, ombi la Attar ni kwamba kila mtu ashikilie sunnah 
za Mtume JUs <jdb <«i6 jus» is! j*) Ndugu wapenzi waislamu! Kwa 
28 


kumalizia Bayan mpaka mwisho, nitakuwa na fursa ya kuwatajia 
baraka za Sunnah ya Mtume na baadhi ya Sunnah na adabu za 
kiislamu. Mtume mtukufu fcJisSdnJ* amesema: Mwenye 

kupenda Sunnah zangu ananipenda mimi na anayenipenda 
mimi atakuwa pamoja nami peponi. 

(Jp aill i—ijp 

Sunnah Na Adabu Za Kutembea (15) 

1. Allah Jzsfr amesema katika sura ya 15, Sura Bani Israil, 
aya ya 37, iliyotafsiriwa na Kanz-ul-Iman Sharif: 

“Na wala msitembee kwa maringo juu ya ardhi; hamuwezi 
kuipasua ardhi na wala kufikia (urefu wa) kilele cha milima. 

2. Maneno ya kupendeza ya Mtume mpendwa J* 

yameelezewa katika Bahar-e-Shariat, Juzuu ya 16 uk. 78 
iliyochapishwa na Maktaba-tul-Madinah kwamba: Mtu 
mmoja aliona fahari kutembea kwa kibri kwa kuwa 
amejifunika kwa vitambara viwili vya nguo. Ardhi ikamvuta 
ndani yake (kummeza) na itaendelea kumvuta hadi Siku ya 
Hukumu (Kiyama). (Sahih Muslim, uk 5465) 


29 


Kuba Baharini 


3. Wakati mwengine Mtume mpendwa Jn> aid J* 

alikuwa akitembea huku ameshikilia mkono wa swahaba 
wake kwa mkono wake uliobarikiwa. (Al-Mu’jam Kabir, uk. 162, 
Juzuu 7). (Lakini) Mtu hafai kushikilia mkono wa Amrad 
(mvulana anayevutia). Kwa kuushikilia mkono wake au 
kupeana mikono au kumkumbatiana kwa tamaa ni haramu 
na ni kitendo ambacho kinaweza kumpeleka mtu motoni. 

4. Wakati Mtume mtukufu JUs 4 V > ask <1* alipokuwa 

akitembea, alikuwa sjAi J* kidogo akiinama mbele 

kama ambaye anateremka mlima. (Shamail-e-Tirmizi, uk. 87, 
Hadith 118) 

5. Usitembee kwa kibri kabisa, usivae dhahabu, au mkufu 
wowote uliotengenezwa kwa chuma na usiache vifungo 
vyako (vya shati) vya mbele wazi ili kujionyesha. Huu ni 
mtindo wa watu wasiokuwa na busara, wenye kibri na wenye 
kutenda dhambi. Ni haramu kwa mwanamume kuvaa 
dhahabu shingoni na kuvaa aina nyingine za mikufu ya 
chuma. 

6. Iwapo hakuna vizuizi, tembea pembeni mwa barabara 
kwa hatua za wastani. Usiwe na haraka sana kiasi ya kwamba 
watu waanze kukuangalia (na kuulizana) unaenda wapi 
kwa haraka namna hiyo na usitembee polepole sana kiasi 
ya kwamba mwenye kukuona anaweza kudhania kuwa 
wewe ni mgonjwa. 


30 


7. Si katika Sunnah kuangalia huku na kule (bila ya sababu) 

wakati unatembea. Tembea kwa heshima na macho yako 
yakiangalia chini. Sayyidxma Hassan bin Abi Sinan 
alikwenda kwa swala ya Iddi. Wakati yeye aliporudi 

nyumbani, mkewe akamuuliza: Umewaona wanawake 
wangapi? Yeye s&i akanyamaza. Wakati mkewe 
alipomtiriri sana, yeye k&a- alisema: ‘Niliendelea 

kutazama vidole vya miguu yangu tokea nilipotoka hadi 
niliporudi kwako.’ (Kitab-ul-Wara’ ma’ Mawsu’ah Imam Ibin Abi 
Dunya, uk. 205, Juzuu 1) 

Watu wanaomuogopa Allah hawaangalii huku 
na kule bila ya sababu wakiwa wanatembea, hususan kukiwa 
na watu wengi kwani wanaweza kumwangalia mtu 
wasiyeruhusiwa kumwangalia kwa mujibu wa sheria! Huu 
ndiwo ucha Mxmgu! Sheria ni kwamba iwapo umemwangalia 
mwanamke bila ya kukusudia na ukaondosha macho yako 
kwa haraka basi hutakuwa umetenda dhambi. 

8. Ni makosa kuangalia roshani ya mtu au kuchungulia 
madirishani bila ya sababu ya kimsingi. 

9. Wakati unapotembea au kuteremka ngazi, hakikisha viatu 

vyako havifanyi kelele. Mtume wetu mpendwa jisfeii J* 

alikuwa hapendi mlio wa viatu. 


31 


Kuba Baharini 


10. Iwapo kuna wanawake wawili waliosimama au wanaenda 
kwa shughuli zao, usiwapite katikati. Hadithi iliyobarikiwa 
yatukataza kufanya hivyo. 

11. Si desturi kutema mate, kusafisha pua, kutia vidole vyako 
katika pua, kuchokora masikio, kutoa uchafu nguoni mwako 
kwa vidole, kujikuna sehemu zako za siri nakadhalika wakati 
unatembea, umekaa au umesimama mbele ya watu. 

12. Watu wengine wana tabia ya kupiga mateke chochote 
kilichoko mbele yao. Hii ni tabia mbaya. Kuna hatari ya 
kuumia mguu wako pia. La ziada ni kwamba kupiga 
mateke magazeti au maboksi, pakiti na chupa tupu za maji 
zenye maandishi ni ukosefu wa heshima pia. 

13. Unapotembea, fuata kanuni ambazo haziendi kinyume na 
Sheria. Kwa mfano, unapovuka barabara, jaribu kuvuka 
panapostahili kama vile kwenye alama za pundamilia au 
juu ya daraja. 

14. Vuka barabara baada ya kuangalia upande wa trafiki 
(magari yanapotokea). Ukiwa katikati mwa barabara na 
gari linakaribia ni salama kusimama kuliko kukimbia la 
ziada ni kwamba kuvuka njia ya reli ambapo magari ya moshi 
hupitia ni kama kukaribisha kifo.Wale wanaofikiria magari 
ya moshi huenda polepole wakumbuke kwamba kuna 
uwezekano wa kutegeka na nyaya katika hali ya haraka na 


32 


baadaye kuanguka na kukanyagwa na gari moshi. Na kuna 
sehemu nyengine ambapo kupitia kwenye magari moshi 
ni kinyume cha sheria. Zingatia sheria hizi, hususani kwenye 
vituo vya magari. 

15. Tembea kwa dakika 15 ukifanya dhikr na umswalie Mtume 
kila siku ukiwa na na niya ya kupata nguvu za kufanyia ibada. 

utabakia na afya. Njia bora ya kutembea ni kule 
kwenda kwa hatua za haraka kwa dakika 15 za mwanzo, 
mwendo wa wastani kwa dakika 15 zinazofuatia na tembea 
kwa hatua za haraka kwa dakika 15 za mwisho. Ukifuata 
mtindo huu, kiwiliwili chote kitapata mazoezi. 
mfumo wa mmeng’enyo wa chakula utakuwa sawa 
Utanusurika kutokana na maradhi ya moyo 
na magonjwa mengine mengi. 

Ukitaka Kujifunza Maelfu Ya Sunnah (Nyingi), Nunua Na 

Usome Vitabu Viwili, 

1. Bahar-e-Shariat, Juzuu 16 na, 

2. ‘Suunatayn au Adab’ (kilochapishwa na Maktabtul- 
Madinah). 

Njia nyingine kubwa ya kujifunza Sunnah ni kusafiri na wapenzi 

wa Mtume katika Madani Qafilah ya Dawat-e-Islami. 

(Jp (JliS alii Ju2> (Jp 


33 


Orodha Ya Yaliyomo 

Kuba Baharini.1 

Aliyemsalia Mtume 0 Kwa Sauti Alisamehewa.1 

Rehma Za Mwenyezimungu Ziwashukie Na Tupate Msamaha 

Kwa Baraka Zao.4 

Kidole Kilichoumia.4 

Busu Kizingiti Cha Mlango Wa Pepo Kila Siku.5 

Aliwaacha Huru Watumwa Wawili Kwa Sababu Ya Kunyanyua 

Sauti Mbele Ya Mama.5 

Pata Thawabu Ya Hijja Yenye Kutakabaliwa.6 

Rafiki Wa Peponi.7 

Rehma Za Mwenyezimungu Ziwashukie Na Tupate 

Msamaha Kwa Baraka Zao.8 

Mtu Mmoja Anakuwa Bubu Kwa Kukosa Kumuitikia Mamake.9 

Ni Bora Wazazi Kujizuia Kuapiza (Watoto).9 

Itabidi Kuregea Hata Kama Uko Ng’ambo.9 

Mtoto Mchanga Aongea!.10 

Kutembea Maili Sita Katika Mawe (Ya Moto) Ya Kutoa 

Malengelenge Huku Mama Akiwa Mabegani.12 

Mke Anastahili Kuhurumiwa.13 

Maelezo Kuhusu Sheria Za Kunyonyesha Mtoto.14 

Ni Wajibu Kuwa Mtiifu Kwa Wazee Hata Wakiwa Wabaya.15 

34 



















Mama Huvumilia Kinyesi Cha Watoto Wake Wakiwa Wachanga 16 

Maid Iliyofanana Na Punda.17 

Maombi Ya Mwenye Kuwaasi Wazazi Wake Hayakubaliki.18 

Mwenye Kumtusi Mamake/Babake.19 

Wale Wenye Kuning’inia Na Malawi Ya Moto.20 

Makaa Mengi Ya Moto Kama Matone Ya Mvua.21 

Kaburi Lavunja Mbavu.21 

Hataingia Peponi.21 

Endapo Baba Na Mama Wanateta, Watoto Wafanye Nini?.22 

Endapo Wazazi Watawaamrisha Kunyoa Ndevu.23 

Basi Musiwafuate.23 

Ni Kipi Mtu Anastahili Kufanya Endapo Wazazi Wake 

Watakufa Wakiwa Hawana Radhi Naye?.23 

Kulipia Wazazi Madeni.24 

Faida Ya Kuzuru Kaburi La Wazazi Siku Ya Ijumaa.25 

Idhaa Ya Madani Italeta Mabadiliko Ya Madani Katika 

Kila Nyumba.25 

Alikatwa Mguu Kwasababu Ya Maapizo Ya Mama.27 

Omba Msamaha Kwa Wazazi Kwa Kuwaangukia Miguuni.28 

Sunnah Na Adabu Za Kutembea (15).29 


35 






























